
Gildi Gamlatestamentisinj. 

(Athugasemdir við ‘Aldamót’ 1893.) 

-9- 

Fyrirlestur þessi var fluttur af séra F. J. Berg-mannáD. kyrkju- 
Jingi íslendinga í Amerlku. 

Sökum þess, að vér hingað til hötum ekki viljað evða rúmi í 
Dagshrún til þess, að athuga varnir kyrkjunnar íslensku gegn hinni 
svonefndu “vantrú,” þá liefir það dregist þitegað til nú. En nú 
skal farið um það lielsta fáum orðum. v 

Þessi fyririestur er hin fyrsta tilraun til varnar frá þeirra hendi, 
og séra Friðrik hefir tekið að sér erfiðasta verkið, að verja biblíuna, 
verk, sem flestir mentaðir menn kinoka sér við, og ég verð að játa 
það, að hann hefir leyst það svo vel af hendi, sem nokkur gat búist 
við, enda er maðurinn vel viti borinn, þar á er enginn efi. En það 
er annað en spaug, að fara að verja biblíuna, að verja þjóðsögusafn 
Gyðinga, og gera það að guðdómlega innblásinni bók. Hver sem 
les sögur þessar ofan í kjölinn, getur um það borið. Og nærri ligg- 
ur, að séra Fr. B. hafi þar verið forsending ætluð. 

Fyrst er eins konar inngangur hjá séra Friðriki. Það er auð- 
# séð, að líann flnnur hvar skórinn kreppir að kyrkjunni, finnur það, 
að ef að grundvellinum undan trúarlærdómunum, sem er ritningin 
ein, er haggað, þá hrynur byggingin um koll á eftir. Hann segir, að 
það liggi í eðli vantrúarinnar, að neita öllu yfirnáttúrlegu, öllu, sem 




— GG — 


vér ekki getum hönd á fest. Þetta er æði óákveðið til orða tekið. 
Það er margt, sem þessir svo nefndu vantrúarmenn neita ekki, þótt 
þeir geti ekki liandleikið það. Eg skal taka til ldjóðölduna, enginn 
getur séð hana, en þó vitum vér, að hún er til; þannig er um Ijósið, 
þannig er um andlegan kraft. Unitarar eru vanalega taldir með 
vantrúarmönnum, en þó neita þeir ekki guði, neita ekki öðru lífi, 
neita ekki siðferðislegu aíii. Þeir neita ekki möguleik guðlegrar 
opinberunar heldur, því að þeir segja einmitt, að guð opinberi sig í 
verkum sínum, í náttúrunni, í anda mannsins, í sögu þjóðanna, í rás 
viðburðanna, já og jafnvel í lífi einstaklinga, svo sem þeirra Jesú 
Jósefssonar, Sókratesar, Buddha, Markusar Aureliusar o. íl., o. fi., 
En því neita þeir hátíðlega, að guð fari að rjúfa sín eigin lög til þess, 
að opinbera sig, að hann opinberi sig á móti lögum náttúrunnar; 
að hann fari að gera það, sem stríðir á móti öllu viti og skynsemi, á 
móti sannleika og réttlæti. Það lítur því svo út, sem þetta hafi vak- 
að fyrir höfundi fyrirlestursins í þoku og mjög öljóst. En áður en 
menn fara að verja mál eitt, þurfa menn að gcra sér góða grein fyr- 
ir því, hvað það nú sé, sem um þarf að tala. Seinna á 11. bis. scg- 
ir hann, að þeir séu nú ekki svo sérlega margir, sem neiti tilveru 
guðs. 

Hin stærsta synd vantrúarinnar segir hann (á 11. bls.) að sé al- 
vöruleysið. En má ég spyrja: var Sólcrates gáskamaður, eða 
Buddha, eða Markus Aurelius ? Eða þeir sem brendir voru fyrir 
trú sína, svo sem Giordano Bruno eða Servetus, og sem taldir eru í 
flokki vantrúarmanna '4 Eg held ekki. — Það má alt að einu snúa 
þessu upp á þá sjálf*., kyrkjumennina, og segja, að þeirra stærsta 
synd sé alvöruleysið, að vera að berja það fram fyrir aiþýðu, sem 
guðdómlegt, sem skynsemi þeirra forkastar, sem þeir sjálfir játa, að 
stríði á móti öllu viti og skynsemi. 

Svo fer hann að tala um hina “hærri krítík.” Þar segir hann 
það hverju orði sannara, að kritik þessi hafi liaflð upp sinn volduga 
þórshamar, og mulið til mergjar eftir sínu höfði hverja grunsama 
setning. Árangurinn sé getgátur um gildi bókanna. 0g svo viður- 
kennir hann, að “flestar hafa þær miðað í áttina til, að vefengja það 
gildi, er hið helga ritsafn hefir haft á meðvitund trúaðra manna. 
Þegar séra Eriðrik er búinn að segja þetta, þá kemur æði undarlega 
fyrir, að hann skuli segja rétt á eftir: “Gildi gamla-testamentisins 
stendur því alveg óhaggað þann dag í dag.” Ástæðan fyrir því, 
að gamla-testamentið skuli standa óhaggað, er einmitt sú, að allir 
þeir, sem mest og best vit hafa á að dæma um það, hrinda því og 



— 67 — 


forliasta. Ef' cinliver kann að rengja mig, þá vil ég benda á, að 
þessi fáheyrða röksemdaleiðsla er á bls. 13 í fyrirlestrinum. Mcð 
svona löguðum sönnunum má sanna, að ilt sé gott, svart sé hvítt, 
hrátt sé soðið. Og við mcnn, sem taka svona lagaðar sannanir gild- 
ar, er ekki til neins að tala; þeir eru dýr að viti. en ekki menn. Og 
ég er hálfhræddur um, að presturinn hafi ekki haft sérlega liáar lmg- 
rayndir um sauði sina, þegar hann fór að bera aðra eins sönnun á 
borð fyrir þá, og þcssa. 

Svo fer séra Friðrik að sýna mismuninn á vísindum og trú. 
Eins og nærri má geta hefir liann þar rétt fyrir sér; hann segir, “að 
trúin staðliæfi það fyrirfram, sem henni sé ekki unt að færa vísinda- 
leg rök fyrir. En vísindin megi enga slíka trú hafa, þau megi 
ekkert vita, ekkert stnðhæfa, fyr en þeim er unt með ómótstæðileg- 
um rökum að færa sönnur fyrir máli sínu. Þetta er altsaman mik- 
ið gott. En svo scgir séra Friðrik á sömu blaðsíðu, að vísindamenn- 
irnir ákveði fyrirfram niðurstöðu þá, sem þeir ætli sér að komastað. 
Það er ekki rétt. . Þegar vísindamaðurinn kemur að biblíunni, þá er 
hann hvorki trúaður né vantrúaður; hann fer að skoða hana eins og 
hvern annan hlut, eins og fornfræðingurinn skoðar stcingjörfing eða 
gamlan pening, og nú fer hann að reyna að komast að því, hvað 
þetta sé, skoða hana í krók og kring, fletta blöðunum, lesa innihald 
hennar, rannsaka, hvort það sé nú satt sem hún segi, ef að þáð er 
satt, þá hlýtur hann að viðurkenna það, hann getur ekki hrundið 
því með trú, einmitt fyrir þá sök, að liann viðurkennir ekki gildi 
hennar; liann getur ekki hrundið biblíunni með öðru en því, að 
sýna og sanna það með ómótstæðilegum rökum, að hún sé mótstríð- 
andi sannleikanum. Áftur staðhæfir trúmaðurinn það fyrirfram, að 
hann geti ekki komist að annari niðurstöðu en þeirri. sem iiann lieflr 
hugsað sér fyrirfram. Honum er sama hversu stérkar sannanir eru 
á móti, hann metur þær einskis, hann metur það ekkert, þó að þessi 
trú hans stríði á móti öllu viti og skynsemi, hann fer í gegnurn heilt, 
vekur upp dauða, lætur sólina standa kyrra, keyrir í skýjunum, 
gengur á sjónum auðum, gerir jörðina flata, neitar því, að tvisvar 
tveir séu fjórir o. s. frv. 

Svo kemur nú ruglingurinn hjá séra Fr. Hann segir að van- 
trúarmaðurinn neiti því, að guð sé til. Vér Unitarar erum hér um 
bil æflnlega kallaðir vantrúarmenn, af kyrkjumönnum, en vér neit- 
um þó ekki guði, vér höldum því einmitt fram, að vér höfum æðri 
og háleitari hugmyndir uni guð, en kyrkjumennirnir. Þess vegna 



— 68 


er þetta alt bj4 séra Friðriki talað út í hött, að því er oss Unitara 
snertir. 

Svo þykist hann, 4 bls. 15, vera húinn að færa fullkomnar sann- 
anir fyrir því, að gamla-testamentið standi alt óhaggað eftir alla þ4 
skclli, sem vantrúin sé búin að gefa því. En sannleikurinn er sá, 
að hann er ekki búinnað koma með eina einustu sönnun ; hann heflr 
verið að tala út í liött um hitt og þetta, tii þess að látast hafa eitt- 
hvað að segja. En hvað þetta sýnir mikla virðingu fyrir hans eig- 
in sauðahjörð, að bjóða þeim þetta ! En láti þeir sjálflr það gott 
heita, þá er að eins fyrir okkur að brosa. 

Svo segir liann, að vantrúarmennirnir, sem hafi verið að leitast 
við að útrýma guði úr hjörtum manna, liafi vakið upp heilan lier af 
“trúuðum vísindamönnum.” Eg veit nú varla við hvað hann á, því 
að fyrst er það, að þetta getur ekki átt við oss únítara, sem viður- 
kennum guð, og svo er ómögulegt af þessu að sjá, hvað meint er með 
þessum “her af trúuðum vísindamönnum.'’ Yið presta kyrkjunnar 
getur ekki verið átt, því að þeir geta ekki kallast vísindamenn, nema 
þá kanske einstöku maður og þá að eins í þeim greinum, sem trúin 
á ekkert skylt við, því að trúin í sjá'.fu sér, segir séra Friðrik að sé 
alveg öfug við vísindin. En hitt er eigi neitt furðanlegt í sjálfu sér, 
að þessir vantrúarinnar erindsrekar, vísindamennirnir, veki upp 
lieilan lier af trúuðum mönnum á móti sér. Það heflr æfinlega ver- 
ið svo, þegar einhver heflr komið fram með einhvern nýjan sannieika 
í heiminum, að þá hefir skríllinn, trúmennirnir á hið gamla, klerk- 
arnir, risið upp og ætlað að rífa hann í sig. Svo var um Krist, svo 
var um Sókrates, svo var um Jóhann Huss, Hieronymus frá Prag, 
Luther, Savonarola, Giordano Bruno, og ótal, ótal fleiri. 

Þá segir hann, að þekkingin sé öll sín megin. En það liggur 
einmitt í eðli trúarinnar, að þekkingin getur ekki verið hennar 
megin, þar sem hún ákveður fyrirfram þá niðurstöðu, sem hún ætl- 
ar að komast að. Þó að því þekkingin sé á móti því, þá þýðir það 
ekkert, trúin vegur meira. 

Á bls. 16 kemur séra Fr. fram sem spámaður, þar sem liann 
segir : “Allar líkur eru til, að barátta þessi muni harðna, og að 
fyrir henni muni hin veika og verjulitla þjóðlífsbygging vor skjálfa.” 
Vér erum alveg á sama máli og hann um þetta, og það því fremur, 
sem allur þorri hinna mai’gbrcytilegu kyrkjudeilda, eru á hraðri 
leið að kasta einni kreddunni á eftir annari, að kaþólskum einum 
undanskildum. 

Svo kemur þetta vanaiega hjá klerkum, að þeir segja, að and- 



— 69 — 


stæðingar sínir viti ekkert. Hann segir: “Þeir slá um sig þessir 
menn með jarðfí'æði, stjörnufræði, málfræði, kenningum Darwins og 
ótal fieira, þótt ekki liafi þeir minstu hugmynd um allra fyrstuund- 
irstöðuatriðin í neinu þessu.” En veit séra Fr. þá meira um þetta ? 
Hann er ekki jarðfræðingur, ekki stjörnufræðingur, ekki málfræð- 
ingur, kann ekki einu sinni sitt eigið móðurmál, því að vér getum 
hent honum á málíræðislega villu einmitt í þessari stuttu klausu, 
sem hér var upp tekin. Og svo er hitt, að ef að við ftirum að slá um 
okkur með fræðum, sem við þekkjum ekki cinu sinni undirstöðuat- 
riðin í, þá er því léttara fyrir hann að hrekja. En það er annað, vér 
segjum og sýnum það satt að vera, að jarðfi'æðin, stjörnufræðin mál- 
fræðin, þjóðafræðin sanni, að biblían geti ekki verið bókstaflega inn- 
blásin. Þessar fræðigreinar sýna fram á ótal vitleysur í biblíunni. 
Það verða því fræðigreinarnar sjálfar, sem klerkurinn þarf að hrinda 
og sanna, að séu rangar og vitlausar. Ilann þarf að sanna, að fræði- 
mennirnir sjálfir, sem fremstir eru í þessum vísindum, séu heimskir, 
viti ekkert hvað þeir séu með að fara. En hverjir eru þeir, sem 
ekki mundi verða að brosa, ef að ætti að fara að bera þá klerkana 
hérna saman við hina mestu menn í þessum greinum ? Ef að séra 
Friðrik hefði lirakið eitt einasta af þessum jarðfræðislegu, stjömu- 
fræðislegu eða málfræðislegu rökum, þá hefði hann sýnt hver maður 
hann var, en fyrst hann hefir ckki gert það, þá höfum vér fulla á- 
stæðu til þess að æt'a, að hann risti ekki djúft í þeim grcinum. luida 
reynir hann ekki í þcssum fyrirlestri sínum, að lirekja neina þcss- 
konar sönnun andstæðinga sinna. Maðurinn iinnur, að þar mundi 
hann sundinu tapa. (Framh ] 



Framtíð Islam’s. 

Eftir Maulvi Aziz-Uddin Aiimad 
frá Luoknow í Hindustan. 
(Þýtt úr Ojien Court.) 


Lesendur Dagsbrúnar hafa lítið heyrt um Islam, Mahómeds-trú, 
sem alment er kölluð á íslenzku, og því birtum vér grein þessa. 
Það er Mahómetstrúarmaður sem sjáifur lýsir trú sinni. I grein 
þessari getui' maður líka fengið sýnishorn af því, hvernig Muham- 
mad, höfundur trúfiokks þessa, kom fram í heimilislífi sínu, Það 



— 70 — 


or pjaldgæft, að geta fcngið rctta hugmynd um heimilislif mikilia 
manna, en hcr scgir cin af konum Muhammads svo grcinilega frá 
því, að vcr getum hugsað oss scm vér hefðum liorft á það sjálíir. 

Fyrst skýrir hann, hvað “Islam” sé, en það er nafn það, er þcir 
sjállir gefa trú sinni. Eiginlega er það ‘-al-Islam,” og þýðir að mað- 
ur gefi aigerlega vilja sinn undir guð. Inntak trúarinnar er, að 
finna í Quran (Kóraninuni), er þýðir iesari. Kendi Muhammed 
hann lærisveinum sínum í smápörtum, en þeir færðu hann í letur 22 
árum eftir dauða lians, og viðtóku scm óskeikanlegt guðsorð. Þeir 
trúa því, að hann sé bókstaflega innblásinn af guði, hvert eitt einasta 
orð. 

Höfundur Islamstrúar var Muhammad sonur Abdulla. Lýsir 
A’yisha, kona hans, honum á þessa leið : 

“Hann var eins og hver annar maður, hló oft og brosti mikið. 
A heimili sínu fékst hann við hin sömu störf og alment gerist. 
Hann bætti föt sfn og skó sína. Vanalega hjálpaði hann mér við 
heimilisstörfin, en oftast fékst liann þó við það að sauma. Ef hann 
átti um tvent að velja, þá kaus hann það sem léttast var, svo að 
honum yrði síður hætt við að syndga. Aldrei var hann hefnigjarn, 
nema þegar guði var óvirðing gerð. Væri hann einhverjum reiður, 
var hann vanur að segja : ‘Ilvaða óslcöp hafa yflr mann þennan 
komið, að hann skuli ata ásjónu sína í saurnum !’ 

Lítillæti sitt sýndi hann með því, að ríða á ösnunni, mcð því, að 
þiggja lieimboð þræla sinna, og að talca mann fyrir aftan sig, þegar 
hann var ríðandi. Hann var vanur að segja : “Eg sit að borð- 
lialdi scm þjónn, og ét sem þjónn” ; og þannig sat hann, að liann 
var jafnan búinn til þess að standa á fætur. Ilann hélt á móti föst- 
um og sjálfspinding allri. Þegar hann settist lijá áhangendum sín- 
um, þá var liann oft þegjandi langa hríð í einu. í bænahúsinu í 
Madina höfðu þeir oft yfir slcáldskap, og sögðu sögur um atburði, er 
skeð höfðu á “dögum vanþekkingarinnar” ; lilustaði þá Muhammad 
á þá, og brosti oft að því, cr þeir sögðu. 

Muliammad hataði ekkert jafnmikið og iygina; og hvenær sem 
hann varð þess vísari, að einn eður annar af floklci hans hefði orðið 
sekur um það, þá forðaðist hann mann þann, þangað til að hann 
var orðinn viss um, að hann vildi bæta ráð sitt. 

Hann talaði ekki hratt, svo að hvert orð ræki annað og fléttað- 
ist saman við það, heldur bar hann sérstaklega greinilega fram 
hvert eitt atkvæði, svo að það sem hann sagði, eins og greiftist inn 
í minni allra þeirra, sem heyrðu hann. Þegar hann var við opin- 



— 71 — 


bera bænagerð, mátti sjá. það í fjarska, að liann var að biðjast fyrir, 
af því, hvernig skegg hans bærðist. Aldrei las hann sönglandi, 
heldur skvrt og hægt og þagði 1 millum. Þegar hann las inngang- 
inn að kapítula einhverjum í kóraninum, þá þagði hann jafnan á 
eftir orðinu bismillah eða ar-Rahman og á eftir ar-Kahim. 

Hann var vanur að ganga svo hratt, að menn þurftu að hálf- 
hlaupa, og gátu þó varla haldið í við hann. 

Aldrei mataðist hann liggjandi, því að Gabriel hafði sagt h'on- 
um, að það væri konunga siður ; og ekki lét hann heldur tvo menn 
ganga á eftir sér. Vanur var hann að matast með þumaifingrinum 
og tveim næstu fingrum, og þegar hann var búinn, var hann vanur 
að sleikja þá, og byrjaði fyrst að sleikja iöngutöng. Þegar Gabriel 
bauðst til að gefa honum dalinn Makka, fullan af gulli, þá hafnaði 
hann þvf, og kvaðst mundi í auðmýkt koma fram fyrir guð, er hann 
hungraður væri, en með lofgjörð, er hann væri saddur. 

Svo var hann stiltur, að eitt sinn er þjónustukona ein hafði 
dvalið nokkuð lengi í sendiför nokkurri, þá þótti Aluhammad, og 
mælti hann ; ‘Ef að lögmál endurgjaldsins væri ekki á móti því, 
þá mundi ég hafa hegnt þér með tannstöngli þessum’.” 

Lýsing þessi er orðrétt tekin eftir A’yisha, cinni af konum hans 
og sýnir hún, að í augum heimilismanna sinna, geta miklir menn 
verið barnalegir, en um leið, hve mikla virðingu liann hefir hlotið 
af þeim, cr stóðu honum næstir. Því að svo ofur barnalegt sem 
þetta er, þá ber það þó bæði vott um ást og virðingu. 

Muhammad var fæddur í Makka (Mekka) 20. Ágúst 570 e. Kr. 
Ilét faðir lians Abdulla, en móðir A’mina. Var hann af ættinni 
Ilashim, sem göfugust var af arabiska ættfiokkinum Quraish (Kor- 
cish), er á að vera kominn af Ismail Abrahamssyni. Faðir Abdulla 
var Abdul Muttalib, er gætti musterisins Ka’ba. Þegar er Muham- 
mad fæddist, sendi móðir hans A’mina mann á fund foður hans með 
tíðindin. Hitti sendimaður hann í Ka’ba, ásamt öðrum höfðingjum 
og varð liann glaður við og gekk heim til A’minu. Tók hann barn- 
ið í fang sér, bar hann til musterisins óg gjörði guði þakkir. 

Þegar Muhammad var 25 ára gamall gekk hann í þjónustu 
ckkju cinnar Khadija að nafni, og gekk að eiga liana litlu seinna. 
Var hún 15 árum eldri en hann, en þó tók hann sér enga aðra konu 
meðan liún lifði. Dó iiún árið 1619, 65 ára að aldri. Eftir dauða 
hennar tók Muhammad sér 10 konur. 

I Makka var Muhammad kent að dýrka jafn marga guði og 
dagar voru í árinu. Var hann orðinn rojög hugsi um trúmál, er 



hann kora á fcrtugsaldur. Lagðist þungt á hann marggyðisdýrkun 
og siðaspiíiing þjiiðar sinnar og liinar mvrku ogóljósu skuggainynd- 
ir kristninnar og gyðingatrúarinnar vöktu hjá honum efasemdir, cr 
hann gat ckki grcitt úr, og var hann í mjög miklum efa um það, 
liver væri hin sanna trú. 

Þá látum vér aftur A’yisha segja frá: 

“Iiin fyrsta opinberun, scm spámaðurinu fékk, var í draumi. 
Yoru draumar hans berir og samstæðir, sem í vöku væri. Fór hann 
þá að halda til á aíviknum stöðum, og hélt helst til í helli einum i 
Hira-fjalli og baðst þar fyrir dag og nótt. Við og við kom hann 
hcim á heimili sitt og sótti matvæli til að nærast á. Gekk þetta 
þangað tii, að hann dag einn fékk opinbcrun, og kom þá engill tii 
hans af himni ofan og sagði : “lestu,” en spámaðurinn svaraði : 
“ég er enginn lesari.” Sagði spimaðurinn svo frá, að engillinn tæki 
sig og hristi sig alt livað hann þoldi, og sagði svo aftur: “lcstu,” en 
sp'unaðurinn svaraði: “ég er enginn lesari.” Þá tók engillinn hann 
aftnr og hristi hann, sem hann þoldi, slepti honum síðan og sagði: 
“lestu,” en spámaðurinn svaraði: “ég er ekki lesari” ; en þá tók 
engillinn hann enn einu sinni, hristi hann og mæiti: “lestu í nafni 
drottins þins sem skóp, skóp manninn af blóðhnikli; lestu, því að 
dfottinn er gððgerðasamur, sem hefir kent mönnum, að neyta 
pennans, sem heflr kent mönnum það, sem þeir þekkja ekki. 

Síðan er þetta haft fyrir inngangs-seremoníu á barnaskóla Ma- 
hómetsmanna, eru börnin hrist vel og látin hafa þetta eftir, og siðan 
eru þeim sætindi gefin. 

Hinn 20. Júní G22 e. K. varð Muhammad að flýja frá Makka til 
Madina, og hefst þá timatal áhangenda hans. 

Árið 6 (þeir töldu frá þessum flótta lnins til Madina) tók Mu- 
hammad sig til og skrifaði konungum nokkrum og bauð þeim, að 
taka Islam. Sem sýnishorn er hör bréf' hans til Heracliusar keisara. 

“í nafni guðs hins miskunsama (ritar) Muhammad, þjónn guðs 
og postuli lians. Haraql, keisara í róm. Friður sé með liverjum 
þeim, sem gengut' á hinum beina vegi. Eftir þetta segi ég: sann- 
lega kveð ég þig til að taka Islamtrú. Tak þú trúna og mun guð 
launa þér tvöfalt. Ef að þú þrjóskast og vilt ekki Islam taka, þá 
komi yflr þig syndir þjóðar þinnar. 0 þéi' bókarinnar menn (þ. e. 
kristnir), komið og takið trú þá, scm hæfir bæði oss og yður. Það cr 
þetta, að dýrka engan nema guð, og ekki að fela neitt annað í guðs- 
liugmyndinni (hvorki andann né Krist) og ekki að kalla aðra guði. 



73 — 


Gætið yðar því, þér bókarinnar menn, ef.að þér hafnið þcssu. Vér 
erum Muslims og trú vor er Islam.” 

Einnig skrifaði hanu “Shalr’-num í Persalandi, en hann reif í 
sundur, bréf lians. Þegar Muhammad heyrði það, þá mælti hann : 
“Þannig skal riki hans í sundur tætt verða,” og varð það orð og að 
Sönnu. Konungurinn í Abyssiniu tók bréfl hans vel, og iandstjór- 
inn í Egyptalandi sendi honum aftur kurteist svar og tvær ungarog 
fríðar Koftastúlkur : gaf spámaðurinn aðra Hassan skáldi, en hafði 
aðra sjálfur. Átti liann son með henni, Ibrahim, og gaf henni freisi 
er hún fæddi sveininn, og hefir það verið siður áhangcnda hans síðan. 

Eftir að Muhammad hafði lagt undir sig alla Arabíu, átti hann 
á cfri dögum sínum að stríða við uppreistarmenn ýmsa. Merkastur 
þéirra var Musailima. Ilann skrifaði Muhammad bréf á þessa leið : 

“Musailima spámaður guðs (sendir) Muhammad spámanni guðs 
(kveðju sína). Friður sé með þér. Eg er féiagi þinn. Skiftum 
völdunum milli okkar. Hálf jörðin er mín, en háif er hún (eign) 
Quraish-manna. En Quraish eru gráðugir og gera sig ekki ánægða 
með sinn bluta.” 

Muhammad svarar bréfl þessu þannig : 

“Muhammad spámaður guðs, Musailima lygaranum. Friður 
sé yfir þeim, sem fyigja hinum beina vegi. Jörðin er guðs og hann 
gefur hana hverjum sem hann vill. Þeim einumlíður vei, sem guð 
óttast.” 

Iíg hefl tekið bréf þessi orðrétt upp til þess, að sína einkenni- 
legan hugsunarhátt, einkennilegan stílsmáta. Setningarnar eru 
stuttar, samandregnar, einfaldar og barnalegar; yfir höfuð eruhugs- 
anirnar og setningarnar keimlíkar setningum og hugmvndum úr 
ritningunni, enda voru Arabar frændþjóð Gyðinga, og Muhammad 
var kunnugur bæði trú kristinna manna og biblíu Gyðinga. 

Tvö eru aðalatriði Islams-trúar : trúin og verkin. 

Trúin er innifalin í þessum sex atriðum : 

i. Að trúa á einn guð. 2. Ác trúa á engla. 3. Að trúa á innblásn- 
ar bækur. 4. Að trúa á innblásna spámenn. 5. Að trúa á dómsdag. 
6. Að trúa á ráðsályktanir guðs. 

Verkin, sem trúin úthoimtir, eru þessi : 

1. Að liafa upp iðuglega trúarjátningu þessa: “Enginn er guð 
nema guð, og Muhammad er hans spámaður.” 

2. Að bænast á tilteknum tíma, 5 sinnum á dag. 

3. Að fasta 29 eðá 30 daga í mánuðinum Ramazan. 

4. Að greiða hinar lögboðnu ölmusur. 



— 74 — 


5. Að fara pílagrímsferðir til Mekka. 

Islamstrú er í því fólgin, að trúa þessum sex trúaratriðum, og 
fylgja þessum flmm trúarreglum. 

Þessu næst getur greinarhöfundurinn um útbreiðslu Isiam. 
Ilún breiddist skjótlega út um alla Arabíu, Persaland, Egyftaland, 
Norður-Afríku, á eyjarnar í Kyrrahaflnu, til Malayja, Mongóla, Inda. 
Sjálfsagt yflr 200 miij. manna eru þessarar trúar. Sjaldnar er það, 
að Isiamstrúarmenn snúist og taki kristni, en öllu oftar kastakristn- 
ir menn trú sinni og taka Islam. 

Svo minnist Islamstrúarmaður þessi á kristni, og segir, að hún 
innihaldi alt eða flest það, sem gott sé í öllum trúbrögðum, að við- 
bættum kenningum Krists og endurlausninni fyrir blóðið, ásamt 
boðorðinu, að elska óvini sína, án þess að segja nákvæmar álit sitt 
um kenningar þessar. 

En hann tekur þao fram, að af þeirri ástæðu gangi svo illa að 
kristna heiðnar þjóðir, að kristnir menn vanræki svo boðorðið, að 
elska vini, náunga og óvini. Af því, hvað þeir elski mikið sjálfa sig, 
sé þeim sjálfum mest hætta búin. Þeir safni peningum af elsku til 
Krists og héiðingjanna, en eyði þeim að mestu, ef ekki öllu leyti, í 
menn, sem hvorki elski né skilji heiðingjana. (Hér er vist átt við 
kristniboðcndurna). Kristnir menn láti drýgindalega vfir því, Iivað 
þeir vilji gcramikið fyrir heiðingjana, en.sjái þeif einn heimahjásér, 
þá sýni þeir honum mjög sjaldan kristilega góðvild. I Atneríku 
verða hinir upprunalegu íbúar landsins, negrar og mongólar, að 
sæta ókristilegri meðferð, og f'ordómum, scm ekkt þckkist hjá Islams- 
trúarmönnum. Englcndingar hirða og ckkert um heiðingja heima 
á Englandi, nema þeír séu ríkir. Kristni sú, sem trúboðarnir kenna 
og sýna í verkinu, niðurlægir þá sem kristna trú taka. Þeir eru út- 
skúfaðir frá hinum fyrri trúbræðrum sínum, en eru ekki fyllilega 
teknir í bræðrafélag kristinna manna. Kristniboðinn er ætíð scm 
útlendingur, og vill jafnan standa ofar en þeir, er hann snýr til 
kristni. 0g ef að einhver, sem kristni heflr tekið, ferðast til Evrópu 
eða Atneríku, þá beita kristniboðar öllum brögðum til þess, að spilla 
fyrir honum, af því að þeir ætla, að framburður hans komi ckki heim 
við fregnir þær, er þeir sjálflr segja af kristniboði sínu. 

Framtíð Islamstrúar er trygð mcð kærleika þeirra innbyrðis 
hvers til annars. Skólar eru þar opnir öllum. Þar er enginn stétta- 
rnunur, enginn munur gjörður á þjóðfiokkum. Þar er einn guð og 
ein þjóð. Það er miklu meiri sjálfsafneitun og miklu minna blaða- 


•i 



— 75 — 


gort hjá tröhoðum Islams, en trúboðum kristninnar. Á Englandi 
eru það enskir menn, scm eru trúboðar Islams, og á trúarþinginu í 
Chicago var það Ameríkanskur maður, sem mætti fyrir hönd Islams. 
Kristnin þrífst ekki fyr, en kristnir mcnn breyta eins. 


Unitarismuj. 

Stutt ágrip af hinni unitarisku sögu. 


Orðið ‘unitarian’ cr dregið af latneska orðinu ‘unus,’ sem ] ýðir 
‘einn,’ og kallast svo þeir menn, sem trúa á einn guð, í mdtsctniiigu 
við ‘trinitarians,’ þá, sem trúa á þrennan oða þríeinan guð. Orðið 
heyrist fyrst 1570, um menn í Ungarn, en er lítið við haft fyr, en á 
17. öld; þá fóru ýmsir flokkar að kalla sig Unitara. Fj-rst voru 
þcir, sem þessa eður iika trú höfðu, kallaðir anti-trinitarians (mcit- 
þrenningarmenn), Ariani, Sociniani og Racoviani. I Ameríku hafa 
þeir oft verið kallaðir: unitariskir congregationalistar, af því, að 
þeir voru í fyrstu úr congregationalista trúflokki. 

Eiginlega er því Unitarismus kenning um það, að guð sé einn, 
og cr kenning sú miklu eldri en kristni. I þeim skilningi voru 
Gyðingar kristnir, þcgar þeir loks voru búnir að losa sig að fullu 
við fjölgvðishugmyndirnar, trúna á marga guði, sem lengi loddi við 
þá, jafnvel fram um herleiðinguna. Jesús Jósepsson og postularnir 
voru því uppaldir sem eingyðismenn. Og af Nýjatestamentinu sést 
það, að hinir fyrstu iiristnu menn voru eingvðismenn, og svo voru 
Ebíonítar, en svo kölluðust ieyfar liinna fyrstu kristnu Gyðinga. 
Þeir trúðu á einn guð, og hélst flokkur sá við þangað til á 5. ölde.K. 

Þá var Aríusardeilan í hinnu kristnu kyrkju unitarísk. Arius 
kendi, að kristur væri óæðri föðurnum. Fckk hann marga áliang- 
endur og urðu ýmsir ofan á, hann eða mótstöðumenn lians. Loks 
var kenning hans dæmd trúarvilla á kyrkjuþinginu í Niceu 325 e. 
K., og þrenningunni slegið fastri. En þá breiddust kenningar hans 
út til annara þjóða : Gauta, Herúla, Suefa, Yandala, Burgunda. og 
hélst kenning sú við fram á 6. öld. Postuli Gauta eða Gota, Ulfilas, 
var arianí. Þýddi hann ritninguna á gotncsku, og af riti því haia 
menn cnn fvlsta þckkingu á gotneskri tungu. Ulfilas var fæddur 
árið 311 e. Kr. 



— 76 — 


Oft var það mjög tvísýnt, liverjir mundu bera hærra hlut, 
kristnir eða arianar, því að mjög var nærri um mannfjölda í flokk- 
unurn, en loks voru þó arianar bældir niður. 

En með siðabötinni risu þeir upp aftur. Kyrkjan haíði um 
íieiri aldir verið þunghent á mönnum ; fyrst bannfærði hún hvern 
þann, sem lét uppi frábrugðnar skoðanir, og svo fór hún að brenna 
þi, þcgar bannfæringarnar lirifu ekki. En mcð síðabótinni kom los 
á alt. 

Fyrsti píslarvottur Unitara var Adam Duff'; var hann af lífl 
tekinn í Dýflinni á íriandi árið 1326, en seinastur var Edward Vight- 
man, er brendur var á báii á Englandi 1612. En merkastur allra 
unitariskra pislarvotta, var Michael Seivetus, spánverji, er brendur 
vai' á báli í Genf, að áeggjun Calvins, 1553. Servetus þessi var vís- 
indamaður mikill, kyntist hann Calvin í Paris 1536. Stundaði 
Servetus þá mest læknisfræði, en úr því fór hann að gefa sig mest 
við guðfræði. Sendi hann Calvin seinni rit sín : “Cristianismi Ke- 
stitutio” (endurskipan kristninnar), og bað hann álits. Calvin var 
maður ofstækisfullur og heiftrækinn, og reiddist skoðunum Serve- 
tusar, og hét honum lífláti ef að hann kæmi á fund sinn. Eru til bréf 
Calvins, er sýna, að hann ætlaði að gjöra alt er hann gætí, til þess, 
að láta taka Servetus af lífi. Servetus varð að fara landflótta fyrir 
skoðanir sfnar, og kom þá eitt sinn til Genf, þar scm Calvin var. 
Fór hann liuldu höfði og ætlaði að leynast, en Calvin ralcst á hann 
og þekti hann og sagði þcgar til hans. Var hann svo hncptur í 
fjötra og ákærði Calvin hann fyrir guðsafneitun. Urðu þá liarðar 
sennur nn'lli þeirra, því að Servctus varði sig. En þó lauk þvi svo, 
að Calvin fékk hann á báli brendan 27. Október 1553. 

Litlu eftir þetta kornu þeir fram frændurnir Sociningar, Lelius 
og Faustus, ítalskir. Lelius var fæddur 1525. Var hann einn af 
siðabótarmönnum og kunningi Caívins. Var hann maður vel viti 
borinn, og tók brátt að hafa frábrugðnar skoðanir, um upprisu lík- 
amans, útvalninguna, endurlausnina, iðrunina og sakramentin. Og 
loks, þcgar mál Servetusar kom fyrir, þá herti það á honum, og fór 
hann þá að láta í Ijósi skoðanir sinar um guðdóminn, og skildi þá 
að fullu með þeim Calvin og lionum. Hann dó 14. Maí 1562. 

Frændi hans, Faustus Socinus (á ítölsku Sozzini), fæddist árið 
1539. Var hann ritluifundur mikill, og flutti kenningar náskyldar 
unitarismus: að kristur hefði ekki verið til frá eilífð, að hann hefði 
ekki upphaílega verið guð, en orðið guð fyrir sinn mikla kærleika. 



77 — 


Á efri árurn hafðist hann mest við í Pólen, og réði trúarstefnu þar ; 
voru þeir kallaðir Sociningar, er honum fylgdu. 

Til Pólen höfðu um þessar mundir safnast saman mcnn af öll- 
um þjóðum, er hötðu fráleitar skoðanT í trúmálum við aðra siðabót- 
armenn. Þeir höfðu þar helst athvarf og griðastað, og undir Sig- 
mundi konungi, 1559—1571, höfðu þeir fult frelsi. Flestir fylgdu 
þcir stefnu Ariusar. — Þangað fór Faustus og gjörðist foringi þcirra. 
Tóku þcir skoðanir hans og stofnuðu háskóla mikinn í Pacow, og 
söinuðust þangað brátt hinir mestu vísindamenn, og varð skólinn 
nafnfrægur. Voru menn af skóla þeim of't kallaðir “hinir pólsku 
bræður.” En svo fór vald kaþólskra aftur að vaxa, og gátu þeir 
að miklu brotið niður stefnu þessa. En skoðanir þeirra breiddust þá 
suður á við til Sjöborga-ríkis (austurhluta Ungarns), og þar haldast 
þær mikið við enn. 

Nú sem stendur ber mest á Unitörum á Englandi og í Banda- 
ríkjunum. Fyrstir til þess að efla Unitarismus á Englandi, voru 
þeir Bernardinus Occhino, Faustus Socinus og fleiiú. John Bidle hét 
sá, er reisti hina fyrstu kyrkju og myndaði hinn fyrsta unitariska 
söfnuð þar árið 1645, og er hann kaliaður “faðir hinna ensku uni- 
tara.” En brátt risu þar upp fleiri unitariskar kyrkjur, og dreifðist 
kenning sú víðsvegar um England. Milton, Newton, Locke og aðrir 
fleiri nafnfrægir menn, voru meira eða minna unitariskir. En flest- 
ir unitarar þar komu þó úr flokki presbyteriana. Meira en helm- 
ingur allra unitariskra kyrkna þar voru áður presbyterianskar og 
sumar þeirra halda nafninu presbyterian enn þann dag í dag. 

Hið núverandi unitarafélag á Englandi var stofnað af séra 
Theophilus Lindsev. Gekk hann úr hinni ensku kyrkju og inynd- 
aði unitarasöfnuð, í Essex stræti í Lundúnum árið 1744, og voru í 
söfnuði þeim margir nafnfrægir menn. Næstur honum kom dolctor 
Priestley, einhver fróðastur maður sinnar tíðar, rithöfundur mikill, 
og ritaði um flest vísindi, er þá voru kunn: stærðfræði, efnafræði, 
eðlisfræði, málfræði, hugsanfræði, sálarfræði, siðafræði, sögu, guð- 
fræði, stjórnmálafræði og mannfélagsfræði, og þótti öllum mikið til 
koma. Hann fann fyrstur manna súrefnið (Oxygen). Á þeim tím- 
um var það guðlast talið, að neita þrenningunui, og það var fyrst 
1813, að unitörum var gjört jafnt undir höfði og öðrum trúflokkum, 
er ekki fyigdu ensku kyrkjunni. Á Englandi hcfir unitarafiokkur- 
urinn þrifist vel, og eru nú unítarískir söfnuðir um alt England, 
Wales, Skotland og frland. 


(Framliald.) 



— 78 — 


Segir mig heiðinn. 

Eftir Jón Kjæenested. 


l-fi scg-ir mig heiðinn, — jö, heiðinn cg cr, 
cn hoyrðu, vinur, kristinn reyndar iíka. 

Scm óbótamanni þú ámælir mér, 

Og af því, — hvað ? Mcr stjórnar engin klíka 

Mín lieiðni’ er í því falin : cg hata þá trú, 
sem hugann cigi getur bætt hið minsta. 

Sem hræsnari stendur mjög hróðugur þú, 
en hryggjast muntu’ á deginum hinsta. 

Þú segist, maður, hræðast mín hreinskilnis orð, 
þau hrífi þig, sem ógnum þrunginn dauði. 

Þitt ósjálfstæði reynist samt enn verra morð, 
þú eigi nærast munt á lífsins bi’auði. 

Þú segir, þig ógni við ófögnuð þeim, 
að öllu leyti gömlum kreddum neita: 
þín trú þig muni leiða’ í Ijóssins sali heim, 
og líkn þér muni drottinn síðan veita. 

Hræsnarinn ætla ég eigi þar ei bekk, 
og öðlast naumast geti fvrír beiðni. 

Því brjóttu af þér kyrkjunnar kúgunar-hlekk, 
og komdu fram með þína hjartans heiðni. 

En, ef þú átt kristninnar ilmandi blóm, 

— þér ætla’ eg holt að fylgja ráðum mínum — 
þá geymdu þau óskemd að örlaga-dóm, 
og afhentu þau sfðan drottni þínum. 

En vanti þig sannfæring, segðu við hann, 
sem sagt er oss að kristindóminn leiði: 

Eg sltoða þig, vinur, sem veglegan mann, 
og vísdómsríka hetju’ á tímans skeiði. 

Ef til er það líf, sem oss tímarnir spá, 
og trúræknustu spekingar oss inna, 
þá gilda mun að eins hið göfuga’ oss hjá, 
en gönu-sprettir trúarinnar minna. 



----- 79 


Frá lesborðinu. 


Saga Jesú Jósefssonar. 

Margir eru þeir, sem sögur hafa skrifað af Jesú frá Nazaret, og 
segist nokkuð misjafnt frá, en einhver skemtilegasta sagan er nú 
nýlega gefin út af Houghton Mifflin & Co., Boston, Mass., og er tit- 
ill hókarinnar: “Eins og aðrir sáu hann.”Saga þessi á að hafa ver- 
ið skrifuð árið 54 eftir Krist, áður en nokkurt guðspjallanna var 
skrifað. Hefir ritað liana Meshullam Ben Zadoc, skrif'tlærður gyð- 
ingur frá Alexandríu. Eitai' liaun hana Aglaoplionusi, grískum 
lækni í Korintuborg, er liafði gjört fyrirspurnir til lians, út af staifi 
Páls, um höfund kristinnar trúar. Gyðingurinn skrifar vini sínum 
á þessa leið : 

“Hvað snertir þennan Jesú frá Nazarct, þá get ég mikið sagt 
þcr, ef ekki alt, sem þar um er að segja, því að ég var í Jerúsalem 
allan þann tíma, sem liann kom fram, sem leiðtogi manna, alt til 
hins svívirðilega dauða lians. Þ<5 get ég ekki sagt þér alt, sem ég 
veit í bréfi einu litlu, og hefi ég því skrifað þér það í lengra máli og 
mun það verða afhent þér með bréfi þessu.” 

Kit þetta er skrifað í söguformi frá sjónarmiði manns, er tók 
lilutdeild í kjörum Jesú, og var honum heldur vinveittur en ekki. 
Ilver sem ritliöfundurinn er, þá er hann vel kunnugur lifi Gyðinga 
í þá daga, og margar venjur, lög og liættir þeirra tíma og þess lands 
eru ofnar inn í sögu þessa á hinn náttúrlegasta hátt. Og þóað mað- 
urinn sem lýsir Jesú, sé elcki algerlega samdóma honum í kenning- 
um hans, þá er þó einkunn Krists látin skýrlega koma fram, en út á 
setur ríthöfundurinn, og þó vægilega. 

Rithöfundurinn segist sjálfur hafa verið viðstaddur marga af 
helstu atburðunum í lífi Jesú, svo sem fjallræðuna, yfirheyrsluna 
frammi fyrir Pílatusi o. s. frv., og lætur hann menn fá hugmynd um 
áhrif þau, sem atburðir þessir liöfðu á ýmsa flokka mannfélagsins. 
Bók þessi er mjög gagnleg þeim, sem viija kynna sér sögu Gyðinga. 
Hún er 217 blaðsíður og kostar $1.25. — Philos Journal. 


Friður milli trúar og yisinda. 

W. D. Le Sueur skrifar í Maí-númer af Popular Science Monthly 
um þetta efni og heldur því fram, að trúin sé að linast í baráttu 



simri á móti visindunum. Hnnn lætur trúna sogja til vísindanna : 
“líg cr ckki icngur í óvinaílökki yðar, og því skuiuð þór nú scgja 
mér hrcínt út alt,, sem þér vitlð uin heiminn og uppruna lians, um 
manninn og forfeður hans. Segið oss, hvaðan vér komum, hvernig 
vér löifum oi'ðið það sem vér efum, með þcssum imgsunum og til- 
hneigingum, vonum, ótta, hjáfrú og hindurvitnum, sem oss fylg'ja 
cun : og svo hvérnig íramtíðar vér inegum vænta. Segið oss, efað 
þér getið, hver er orsök lieims þcssa. Upp frá þessu skal ég' ekki 
deiia \'ið yður um nokkurt það atriði, scm þér getið sannað. Boðið 
því heiminum böðskap yðar óhindrað, segjð oss allan þann sannleika, 
sem þér þckk-ið.” 

Ef að klerkar alment hefðu þessa skoðun, þá væru minni deilur 
um trúbrögð, en nu eru; þá fengju trúbrögðin fyrst sitt rétta sæti. 
Þau gætu þá aldrei strítt á móti skynsemi og viti. En því er nú ver 
að því er ekki að fagna, og mikið má trúin breytast, þangað til það 
verður alment, að klerkar taktsér þessi orð í munn. 


Gimsteinn sannleikans. 

Rússneskur gyðingur, Jakob Prelooker að nafni, vísindamaður 
frægur, hefir nýiega komið fratn raeð guðfræðislega líkingu, bæði 
sanna og fagi'a. Líkingin. er t)m gimstein sannleikans, sem týndist 
einmitt iyrir það, hve vandlcga mcnn vilja gæta lians. 

Gamall maður lét börnum sínum eftir sig dýrmætis gimstein og 
sagði, að þau mundu jafnan ftwgæl vera, meðau þau geynulu lmns. 
Þau létu gimsteininn í stokk e&m. Næsta kynsióð lét utan um stokk 
þann annan stokk, þriðja kynáóðin lét enn annan stokk utan um 
liina, sem fyrir voru, og svo b^etti þannig hver kynslóð við stokk ut- 
an yfir stokk, uns stokkurinn varð mikiíl sem hús væri. Seinasta 
kynslóðin dýrkaði stokkinn sem guð, en vissi ekkert um gimsteininn. 
Og.þegar svo maður einn konl og vildi fræða landa sína um gim- 
steininn, sem fólginn væri í stokknum, var hann smánaður og kross- 
festur. 

Líking þessi getur átt við allar þjóðir og alla menn, hverrar 
trúar sem eru. (Christian Register.) 

Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 

Ritstjóri : Magxús J. Skaptason. 

538 Notre Dame Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 

601 Iioss Ave., Winnipeg. 


Heimskiungla Piitg. & Publ. Co. 




